





FERCH O BENDERIN. 


—_- 
î 





CAN SERCH, 


SEF Y 


cure (| erw 


'Rwy'n caru merch o blwy' Penderyn, 
Ac yn ei chanlyn er's llawer dydd, 
Ni allswn garu ag un arall, 
Ŵr pan welais 'run gron ei grudd ; 
Mae mor hawdded idd ei gweled, 
Er nad yw ond gronen fach, 
Pan elo'i ma's i rodio'r caeau, 
Hi ddod fy nghalon glaf yn iach. 


Pan o'wn yn myned ar ryw foreu, 
Yn lled ddiflin tua'm gwaith, 
Clwyn aderyn oddiar y brigyn, 
Yn tunio'n ddiwyd ac yn faith, 
Ac yn dywedyd wrthyf innau, 
” Mae'r ferch 'rwyt ti'n ei charu'n driw, 
Yn marchio'i chorph y boreu fory 


Tua rhyw fab arall, os bydd hi byw. fo 








2 






Â phan glywais innau hyny, hk. 
Do, mi syrthiais ar y llawr, 

Mewn rhyw lewyg mawr digynyg,— w^ 
O do, dros dair neu bedair awr ; eie 

Pwy ddaeth yno i fy 'm cwyno, TA 
Ond y prifyn oddiar y pren, tf 

A chap o helyg ffein digynyg, Uo 

I fi gael mwrno ar ol Gwen. el 


Yn ei phen hi mae dau berlyn, | 
Yn ei dwyrudd y mae dau rhos; ^v 
Gwyn ei fyd y mab a'i caffo 
Yn ei íreichiau i gysgu'r nos. WG 
Ffarwel fo iddi, falst ei chalon, “o 
Hi bromeisiodd i mi'n dda, i 
Hi addawodd fy mriodi, u 
Do, cyn diwedd hyn o ha^.. R 


' 'Rwy'n myn'd heno, dyn a'm helpo, 
I ganu ffarwel i'r seren syw, 

A thyna waith i'r clochydd fory, ; w 
i dori 'medd o dan yr yw; A 

A thor fy enw'n 'sgrifenedig 


Ar y tomb wrth fon y pren, 
Fy mod i'n isel iawn yn gorwedd, a 
Mewn gwaelod bedd o gariad Gwen. NN 












CAN 
w CEEIL,/ NDBYNT. 


UD 


Fy mwyn gyfeillion dowch y nghyd, 
Mewn pryd i ganmol glasbren, 
Pren canmolus, gweddus, gwiw, 
A'i enw ef yw'r Gelynen. 


I ba beth y ceffelybaf hon, 
I focsen gron, neu Ywen, 
Neu ryw neuadd wych o blas, 
Ond ffeind y'wr las Gelynen. 


Pe b'ai'r Eos heb un tŷ, | 
Neu geiliog du'r Fwyalchen, 
Hwyr y daw, a hir y trig, 
Tan gysgod brig Celynen. 





Pe bae hi yn bwrw gwlaw neu od, 
Mi allwn fod yn llawen ; 
Neu rwy dywydd a fa'i fwy, 
Does ddim ddaw drwy'r Gelynen. t 


Fe ddaw'r cynhaua” a'r dyll yn llawn, 
Pren moddol iawn yw'r Onen ; 

Ond teccach peth yw'r G'lynen glyd, 
Na'r eirin sy hyd y ddaearen. 








4 


A phan ddelo gwres yr haf, 
O! ffeind a braf yw'r Fedwen, 
Ond pan ddelo'r Gauaf dig, 
Mae'n well dan frig Celynen. 


Pob bardd sy a'i fwriad tan y nen 
I ganmol pren Celynen, 

Na ddiaied ddim, os canai'n groes, 
A sefyll dros y Dderwen. 


Fe wneir Llongau'n fawr eu stôr, 
I fyn'd dros fôr a Derwen, 

I enill arain i ti, fy Ngwen, 
"Wneir dim a phren Celynen. 


Nid oes un dyn, ni ddaw, ni fu, 
Na fildiai'i dŷ a Derwen, 

Ystôl a Bocs, i blesio'r rhyw— 
Pren diffrwyth yw'r Gelynen. 


Fe wneir byrddau a choffrau, gwn, 
A chwpwrdd crwn a Derwen, 

Cyplau tai mewn bryn a bro,— 
Yn boeth y bo'r Gelynen. 


Os daw gofyn pwy a'i gwnaeth 
Ryw fachgen fraeth ei awen, 

A roes gwlwm ar eneth wen, 
Dad gysgod pren Celynen. 








